15-78 15તા1 1૫10 ”િતાંુુદ્રાળ 


ઈસ્લામનો પૈગામ 


લેખક 
સૈયદ અબુલઆ'લા મૌદૂદી 


અનુવાદક 
ડૉ. હમીદુલ્લાહ પેટીવાલા 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


(૧) આરંભમાં જ એ સ્પષ્ટ કરી દેવું જરૂરી છે કે અમારી શ્રદ્ધા અનુસાર ઇસ્લામ 
કોઈ એવા ધર્મનું નામ નથી જેને મુહમ્મદ પૈગમ્બર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે 
પ્રથમવાર રજૂકર્યો હોય અને એ જ કારણે એમને ઇસ્લામના સ્થાપક કહેવું યોગ્ય હોય. 
કુર્બાન એ વાતની પૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી દે છે કે ખુદાના તરફથી સમગ્ર માનવજાતિ માટે 
હંમેશાં એક જ ધર્મ મોકલવામાં આવ્યો છે, અને એ છે ઇસ્લામ, જેનો અર્થ થાય છે 
ખુદાની આજ્ઞાઓ સમક્ષે માથું સુકાવી દેવું. વિશ્વના વિવિધ ભાગો તથા વિવિધ કોમોમાં 
ખુદા દ્વારા જે જે નબીઓ મોકલવામાં આવ્યા હતા તેઓ પોતાના કોઈ જુદા ધર્મના 
સ્થાપક ન હતા, કેતેઓમાંથી કોઈના લાવેલ ધર્મને નૂહવાદ, કેકોઈ ધર્મને ઇબ્રાહીમવાદ, 
કે મૂસાવાદ કે ઈસાવાદ કહી શકાય, બલ્કે દરેક આવનાર નબી એ જ એક ધર્મ રજૂ 
કરતો રહ્યો જે એમના પૂર્વેનબીઓ રજૂ કરતા આવ્યા હતા. 

(૨) નબીઓમાં મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિવસલ્લમની વિશિષ્ટતા વાસ્તવમાં એ 
છે કેઃ (ક) તેઓ ખુદાના આખરી પયગંબર છે. (ખ) એમના દ્વારા ખુદાએ એ જ મૂળ 
ધર્મને પુનઃ જીવંત કરી દીધો.જે તમામ નબીઓ દ્વારા લાવેલ હતો. (ગ) એમાં વિવિધ 
ભાષાના લોકોએ જે જે ભેળસેળ કરીને જુદા જુદા ધર્મો બનાવી લીધા હતા એ સર્વેને 
ખુદાએવીણીનેજુદા પાડી દીધા અને મુહમ્મદસલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દ્વારા અસલ 
અને શુદ્ધ ઇસ્લામતું શિક્ષણ માનવજાતને આપ્યું. (ઘ) એમના પછી ખુદાની બીજા કોઈ 
નબીને મોકલવાની ઇચ્છા ન હતી એ જ કારણે એમને જે ગ્રંથ એણે આપ્યો એનો 
શબ્દશઃ એની અસલ ભાષામાં જ ખુદાએ સુરક્ષિત કરી દીધો જેથી મનુષ્ય દરેક યુગમાં 
એમાંથી માર્ગદર્શન મેળવી શકે. કુર્ઓાનમજીદ વિષે આ વાત શંકાથી પર છે કે તે કોઈ 
પણ પ્રકારના ફેરફાર વગસ્ત્રું એ જ કુર્બાનમજીદ છે જે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલેહિ 
વસલ્લમ સાહેબે રજૂ કર્યું હતું. એના ઉતરાણકાળથી જ મુહમ્મદ સ.અ.વ. એને 
લખાવતા રહ્યા હતા. અને એ જ ક્રમ એમના અવસાન સુધી ચાલ્યો. આ સંપૂર્ણ 
કુર્બાનમજીદને આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પ્રથમ ખલીફાએ એક ગ્રંથના 
રૂપમાં નકલ કરાવીને સુરક્ષિત કરી લીધું, ત્યારબાદ ત્રીજા ખલીફાએ એની નકલો 
ઇસ્લામી જગતના સર્વે કેન્દ્રોમાં મોક્લી આપી. એ સમયથી આજ સુધી દરેક દેશ તથા 
દરેક સદીમાં લખાયેલા કે છપાયેલા કુર્બાન જો એકત્રિત કરીને જોઈ લેવામાં આવે તો 
એમાં કોઈ ફેર નહીં જણાય. આ સિવાય નમાઝમાં કુરબાન પઢવાનો આદેશ આપ 


ઈસ્લામનો પેગામ |3| 


સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની રિસાલતના પ્રથમ દિવસથી જ આપી દેવામાં આવ્યો 
હતો. એટલે સેંકડો સઠાબાએ કિરામ રદિ. અન્હુએ સંપૂર્ણ કુઅનિમજીદ અને સર્વ 
સહાબાએ કિરામ રદિ.એ એનો કોઈને કોઈ ભાગ આપ સાહેબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ 
વસલ્લમના જીવનકાળમાં જ યાદ કરી લીધો હતો. તેસમયથી આજ સુધી કુર્બાનમજીદને 
શબ્દશઃ યાદ કરીને દર વર્ષે રમઝાનની તરાવીહની નમાઝમાં સંપૂર્ણ કુર્બાનેમજીદ મોઢે 
સંભળાવવાનો ક્રમસમગ્ર ઇસ્લામી જગતમાં પ્રચલિત થઈ ચાલતો આવ્યો છે અનેદરેક 
યુગમાં લાખો હાફિઝો હુર્ઓનને મોઢે યાદ કરી લેનાર) મોજૂદ રહ્યા છે. સંસારનુંબીજું 
કોઈ પણ ધાર્મિક પુસ્તક આ રીતે લેખિત રૂપમાં કે યાદ કરનારાઓ દ્વારા સુરક્ષિત થયેલ 
નથી કે જેના સત્ય હોવા અંગે શંકાની રજમાત્ર શક્યતા ન હોય. (ચ) સ્વયં આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જીવનચરિત્ર અને સુન્નષતને સહાબાએ કિરામ રદિ. 

તથાતેમના પછીના હદીસના નિષ્ણાતોએ એવી અનુપમ પદ્ધતિથી સુરક્ષિત કરી લીધું કે 
જેનાથી વધુ શ્રેઠ પદ્ધતિ ક્યારેય કોઈ નબી અથવા બીજી કોઈ એતિહાસિક પ્રતિભાનાઃ 
જીવનચરિત્ર અને તેના કથનો તથા વ્યવહારને સુરક્ષેત કરવામાં નથી આવ્યા. ટૂંકમાં 
એપદ્ધતિ આ મુજબ હતી કે જે વ્યક્તિ પણ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દ્વારા 
કહેવામાં આવેલ કોઈ વાત વર્ણવે તો એને ફરજિયાત એ બતાવવું પડતું કે એના સુધી 
કયા ઉલ્લેખકર્તાઓ (રાવીઓ) દ્વારા આ વાત પહોંચી છે, અને ઉલ્લેખનો આ ક્રમ કોઈ 
એવી ભક્તિ સુધી પહોંચે છે કેનહીંજેણે પોતે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલેહિ વસલ્લમથી 
એવાતસાંભળી હોય, અથવાએમનેએ ક કાર્યકરતા જોયા હોય. પછી જેજેઉલ્લેખક્તાઓ 
દ્વારા આ વાત પાછળના લોકો સુધી પહોંચી એમના જીવનચરિત્રની પણ છણાવટ 
કરવામાંઆવી જેથી એજાણી શકાય કેએમના (રાવીઓ)ઉલ્લેખિત કથન ભરોસાપાત્ર 
છે કે નહીં. આ રીતે હદીસોનો સંગ્રહ તૈયાર કરવામાં આવ્યો જેના સંપાદકોએ દરેક 
હદીસના વર્ણનકર્તા (રિવાયત કરનાર)નો આખો ક્રમ પણ નોંધી રાખ્યો અનેસાથેસાથે 
(રાવીઓ) ઉલ્લેખકર્તાઓ જીવનચરિત્ર ઉપર પણ પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા જેમની 
મદદથી આજેપણ આપણે એ શોધી શકીએ કે રસૂલુલ્લાહસલ્લલ્લાહુ અલૈહિવસલ્લમતું 
જીવન કેવુંહ્તુઅનેએમણે પોતાના કામ અનેકથનથી (અથવા કથન અનેઆચરણથી) 

લોકોનેશુંશિક્ષણ આપ્યું. (છ) આ રીતેકુઓનમજીદ અનેએનાલાવનાર નબીસલ્લલ્લાહુ 
અલૈહિ વસલ્લમતું પ્રમાણભૂત જીવનચરિત્ર અને સુન્નત બન્ને પરસ્પર મળીને કાયમ 
માટેએજાણવાત્તુંભરોસાપાત્ર માધ્યમબની ગયા છે કેઅલ્લાહનો ધર્મ (દીન) વાસ્તવમાં 
શું છે, તે આપણને શું માર્ગદર્શન આપે છે અને આપણી પાસેથી એ શું ઇચ્છે છે? 


14 ઈસ્લામનો પેગામ 


(૩) જો કે અમો મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પહેલાના સર્વે નબીઓ 
અલૈહિસ્સલામ ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ, એમના ઉપર પણ કે જેમનો ઉલ્લેખ 
કુર્બાનમાં આવ્યો છે અને એમના ઉપર પણ કે જેમનો ઉલ્લેખ કુર્બાનમજીદમાં નથી 
આવ્યો, અને આ ઈમાન અમારી શ્રદ્ધાનું એવું અનિવાર્યઅંગ છે કેજેના વગર આપણે 
મુસલમાન હોઈ શકતા નથી, પરંતુ માર્ગદર્શન.મેળવવા માટે આપણે ફક્ત મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિવસલ્લમ તરફ જ વળીએ છીએ. જે કોઈ પક્ષપાતના આપણે કારણે 
નથી બજે અસલ કારણ આ છે કે, (ક) તેઓ આખરી નબી છે એટલે એમનું લાવેલ 
શિક્ષણ અલ્લાહ તરફથી અત્યંત આધુનિક માર્ગદર્શન છે. (ખ) એમના દ્વારા જે 
અલ્લાહનો કલામ આપણા સુધી પહોંચ્યો છે તે અલ્લાહનો કલામ છે જેની સાથે કોઈ 
માનવના ક્લામનું (વાણીનું) મિશ્રણ થયું નથી. તેપોતાની અસલ ભાષામાં જ સુરક્ષિત 
છે. તેની ભાષા એક જીવંત ભાષા છે, જેને આજે પણ કરોડો મનુષ્યો બોલે છે,લખે છે, 
અનેસમજેછે, અનેભાષાના વ્યાકરણ, શબ્દકોષ, રૂઢિપ્રયોગો, ઉચ્યારણ અને લેખનમાં 
કુર્બાનના ઉતરાણકાળથી આજ સુધી કોઈ પરિવર્તન નથી આવ્યું. અને (3) જેવું કે 
હમણાં હુંવર્ણન કરી ચૂક્યો છું એમનું જીવનવૃત્તાંત (જીવન કથા) , ચારિત્ર્ય (અખ્લાક), 
આચરણ, કથન અને કાર્યોઅંગે સંપૂર્ણ એતિહાસિક રેકોર્ડશક્ય એટલા વધુખરાપણા, 
ચોકસાઈ અને શક્ય એટલા વધુ વિસ્તૃત વર્ણન સાથે સુરક્ષિત છે. આ વાત કેમકે બીજા 
નબીઓ અલૈહિસ્સલામ માટેસાચી નથી ઠરતી એટલે અમો એમના ઉપર ફક્ત ઈમાન 
જ રાખીએ છીએ પરંતુ આચરણમાં એમનું અત્તુકરણ નથી કરી શકતા. 

(૪) અમારી શ્રદ્ધા મુજબ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની રિસાલત 
સમગ્ર જગત માટે અને દરેક યુગ માટે છે, એટલા માટે કે (ક) કુર્બાનમજીદ આની 
સ્પષ્ટતા કરે છે. (ખ) આ એમના અંતિમ નબી હોવાનો તાર્કિક તકાદો છે, કેમકે 
દનિયામાં એક નબીના આખરી નબી હોવામાં આપમેળે આ વાત અત્યંત જરૂરી 
બની જાય છે કે તે સર્વે મનુષ્યો માટે અને એમના પછી આવનાર દરેક યુગ માટે 
માર્ગદર્શક અને નેતા હોય. (ગ) એમના દ્વારા એ માર્ગદર્શન સંપુર્ણપણે આપી દેવામાં 
આવ્યું જે સીધા માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે મનુષ્યને જોઈએ અને આ પણ એમના 
અંતિમ નબી હોવાનું તાર્કિક પરિણામ છે, કારણ કે સંપુર્ણ માર્ગદર્શન વગર જે નબી 
પણ મોકલવામાં આવે તે અંતિમ નબી હોઈ શકે નહીં, બલક એમના પછી પણ એક 
નબીની જરૂરત બાકી રહી જાય છે. (ઘ) અને આ એક વાસ્તવિક હકીકત છે કેએમના 
પછી છેલ્લા ૧૪૦૦ વર્ષમાં કોઈ એવું વ્યક્તિત્વ નથી ઊભર્યું કે જેણે ખુદા તરફથી નબી 


ઈસ્લામનો પેગામ 1૭5 


હોવાનો દાવો કરવાની સાથે પોતાના ચારિત્ર્ય અને આચરણ તથા પોતાના વાણી - 
વર્તનમાં નબીઓ જેવું થોડુંક પણ સામ્ય ધરાવતું હોય જેણે વહીવાહક (વહી ધારણ 
કરનાર) હોવાનો દાવો કરવાની સાથે કોઈ એવું પુસ્તક રજૂ કર્યું હોય જે ખુદાઈ કલામ 
(વાણી)ની સાથે કોઈ નામ માત્રનુંપણ સામ્ય ધરાવતું હોય અનેજેને શરીઅત આપનાર 
નબી કહી શકાતા હોય. 

(પ) વાતચીતના આ તબક્કે એ જાણી લેવું પણ જરૂરી છે કે અલ્લાહ તરફથી 
મનુષ્યને કયા પ્રકારના વિશિષ્ટ જ્ઞાનની જરૂર છે જેફ્ક્ત નબીઓ અલૈહિસ્સલામ દ્વારા 
જ આપવામાં આવ્યું છે? 

સંસારમાં એક પ્રકારની વસ્તુએ છે કેજેને આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવી 
_ શકીએ છીએ અથવા આપણા વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી કામ લઈને એમને સમજી શકીએ 
છીએ, અને આ માધ્યમો દ્રારા પ્રાપ્ત થનાર જ્ઞાનને નિરીક્ષણ અને અત્તુભવ તથા ચિંતન 
અને દલીલ - શક્તિની મદદથી સંપાદન કરીને નવા નવા પરિણામો સુધી પહોંચી 
શકીએ છીએ. આ પ્રકારની વસ્તુઓના જ્ઞાનને ખુદા તરફથી આવવાની કોઈ જરૂર 
નથી. આ આપણી પોતાની શોધખોળ, ચિંતન અને મનન તથા સંશોધન અને શોધનું 
ક્ષેત્ર છે; જો કે આ બાબતમાં પણ આપણા સર્જનહારે આપણો સાથ સંપૂર્ણપણે નથી 
છોડી દીધો. ઈતિહાસના વિવિધ તબક્કાઓમાં અત્તુભવી ન શકાય તેવા માધ્યમો દ્વારા 
પોતાના સર્જન કરેલા જગતથી આપણો પરિચય કરાવતો રહ્યો છે,જ્ઞાન અને પરિચયના 
દ્વાર આપણી ઉપર ખોલતો રહ્યો છે. અને સમયે સમયે ઇલ્હામી (સાંકેતિક) પદ્ધતિથી 
કોઈને કોઈ મનુષ્યને એ કોઈ એવી વાત સુઝાવતો રહ્યો છે જેનાથી તે કોઈ નવી શોધ કે 
કોઈ નવો પ્રાકૃતિક નિયમ જાણવામાં સફળ થઈ શક્યો છે..તેમ છતાં અંતે તો આ 
માનવજ્ઞાનતુંજક્ષેત્ર છે જેના માટેખુદા તરફથી કોઈ નબી કે ગ્રંથના અવતરિત હોવાની 
જરૂરત નથી. આ ક્ષેત્રમાં જે જ્ઞાન ઇચ્છનીય છે તેને પ્રા કરવાના સાધનો મનુષ્યને 
આપી દેવામાં આવ્યા છે. 

બીજા પ્રકારની વસ્તુએ છે કેજેઆપણી ઇન્દ્રિયો અને વૈજ્ઞાનિક સાધનોની શક્તિની 
બહાર છે, જેને આપણે ન તો તોલી શકીએ છીએ કે ન માપી શકીએ છીએ, અનેન તો. 
આપણાજ્ઞાન-પ્રાપ્તિના માધ્યમોમાંથી કોઈ માધ્યમનેવાપરીનેએના વિષેએવી જાણકારી 
મ્રાપ્ટ કરી શકીએ છીએ કે જેને “જ્ઞાન” કહી શકાય. તત્વચિંતકો તથા વૈજ્ઞાનિકો જો 
એના વિષેકોઈઅભિપ્રાય બાંધતા હોય તોતે માત્ર ધારણાઓ, ગુમાન અને અટકળો જ 
છે, જેને જ્ઞાન કહી શકાય નહીં, આ અંતિમ સત્યો છે જે વિષે તર્કસંગત સિદ્ધાંતને એ 


[61 ઈસ્લામનો પૈગામ 


લોકો પોતે પણ વિશ્વસનીય નથી કહી શકતા જેમણે એ સિદ્ધાંતને રજૂકર્યા છે. અનેજો 
તેઓ પોતાના જ્ઞાનની સીમાઓથી પરિચિત હોય તો પછી એના ઉપર ન તો તેઓ પોતે 
ઈમાનઃલાવી શકે છે કે ન કોઈ બીજાને ઈમાન લાવવાનું આમંત્રણ આપી શકે છે. 

આજતેક્ષેત્ર છેજેમાં મનુષ્ય વાસ્તવિક્તા (સત્ય)ને જાણવા માટેસૃષ્ટિના સર્જનહાર 
દ્વારા અપાયેલ જ્ઞાનનો મોહતાજ છે, અને સર્જનહારે આ જ્ઞાન ક્યારેય એ રીતે નથી 
આય્યું કે કોઈ પુસ્તક છાપીને એક મનુષ્યના હાથમાં આપી દીધું હોય, અને કહ્યું હોય કે 
એને વાંચીને પોતે જાણી લે કે આ જગતની અને ખુદ તારી પોતાની વાસ્તવિકતાને 
અનુરૂપ સાંસારિક જીવનમાં તારૂં વલણ શું હોવું જોઈએ. આ જ્ઞાનને મનુષ્યો સુધી 
પહોંચાડવા માટે એણે હંમેશાં નબીઓ અલૈહિરસલામને માધ્યમ બનાવ્યા છે - વહ્ય 
(વહી) દ્વારા એમને સત્યોથી વાકેફ કર્યા છે, અને એમને એ કાર્યપર નિષક્ત કર્યાછે કે 
તેઓ આ જ્ઞાનને બીજા લોકો સુધી પહોંચાડે. 

(૬) નબીનું કાર્યફક્ત એટલુંજ નથી કેતે માત્ર હકીકતનું જ્ઞાન લોકો સુધી પહોંચાડી 
દે,બલ્કેએમનું કાર્યએ દર્શાવી દેવું પણ છે કે આ જ્ઞાન અનુસાર ખુદા અને માનવ તથા 
માનવ-માનવ વચ્ચે વાસ્તવમાં શો સંબંધ છે, અને ભવહારમાં શો સંબંધ હોવા જોઈએ. 
આ જ્ઞાન કઈ આસ્થાઓ, કઈ ઇબાદતો, કઈ નીતિઓ અને સંસ્કૃતિ તથા સભ્યતાના 
કયા સિદ્ધાંતોની અપેક્ષા સેવે છે, અને આ જ્ઞાન અત્તુસાર સામાજિકતા, આર્થિકતા, 
નાણાકીય બાબતો, રાજકારણ, ન્યાયતંત્ર, યુદ્ધ અને સુલેહ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો એટલે 
કે જીવનના દરેક વિભાગોની નવરચના કયા સિદ્ધાંતો પર થવી જોઈએ. નબી ફક્ત 
એક ઉપાસના અને પ્રથાઓનું તંત્ર લઈને નથી આવતા જેને સંસારની પરિભાષામાં 
““ધર્મ” કહેવામાં આવે છે, બલે તેઓ એક સંપૂર્ણ જીવન-વ્યવરથા લઈને આવે છે જેનું 
નામ ઇસ્લામી પરિભાષામાં ““દીન” એટલે કે ““જીવન-પદ્ધતિ”' છે. 

(9) પછી એવું પણ નથી કે નબીનું મિશન ફક્ત દીનનું જ્ઞાન પહોંચાડી દેવા પૂરતું 
સીમિત હોય, બલે તેમત્તું મિશન એ પણ છે કે જેલોકો એમના રજૂકરેલા દીનને કબૂલ 
કરીને મુસ્લિમ બની જાય, એમને એ દીન શીખવા કે એની આસ્થાઓ (અકાઈદ) 
નીતિ-નિયમો, ઇબાદતો, કાનૂની આદેશ (કાનૂની એહકામ) અને સમગ્ર જીવન- 
વ્યવસ્થાથી એમત્તેપરિચિત કરાવે. એમની સાથેપોતેએક ઉદાહરણરૂપ આદર્શમુસ્લિમ 
બની બતાવે જેથી તેઓ પોતાના જીવનમાં એમનું અનુસરણ કરી શકેએમને વ્યક્તિગત 
અને સામૂહિક કેળવણી આપીને એક સાચી ઇસ્લામી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ માટે 
વ્વહારિક રૂપમાં તૈયાર કરે અને એમને સંગઠ્તિ કરીને એક એવો સમૂહ બનાવી દે જે 


ઈસ્લામનો પેગામ 17 | 


જગતમાં ખુદાના દીનને વ્યવહારિક રૂપમાં સ્થાપવાના શક્ય તમામ પ્રયાસો કરે એટલે 
સુધી કે ખુદાના કલ્મા (બોલ-વાણી) સર્વોપરી થઈ જાય અને બીજાના બોલ નીચા થઈ 
જાય, જરૃરી નથી કે બધા નબીઓ પોતાના આ મિશનને સફળતાના અંતિમ તબક્કા 
સુધી પહોંચાડવામાં સફળ થયા હોય, ઘણાં બધા નબીઓ એવા છે કેજેઓ પોતાના કોઈ 
કસૂરના કારણે નહીં બલે પક્ષપાતી લોકોના અવરોધો અને સંજોગોની પ્રતિકૂળતાના 
કારણે એને અંત સુધી પહોંચાડી ન શક્યા તેમ છતાં દરેક નબીઓનું મિશન આખરે તો 
આજલહતું, અલબત્ત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિવસલ્લમની એ વિશિષ્ટતા ઇતિહાસમાં 
અનોખી છે કે તેમણે ખુદાની બાદશાહી ધરતી પર એવી જ રીતે સ્થાપીને દેખાડી દીધી 
જેવી કે તે આકાશમાં છે. 

(૮) કુર્ઓનિમજીદ અને મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે શરૂઆતથી જ પોતાનું 
સંબોધન સર્વેમનુષ્યો માટેખુલ્લું રાખ્યું, અથવા તો પછી મનુષ્યોમાંથી જેકોઈ ઇસ્લામના 
સંદેશને ગ્રહણ કરી લેતેઓને મો'મિન (એટલે કે ઈમાનવાળ) હોવાના રૂપમાં સંબોધ્યા, 
કુર્બાનમજીદને શરૂથી અંત સુધી જોઈ જાવ અને મુહમ્મદ પેગમ્બર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ 
વસલ્લમના વ્યાખ્યાનો અને વાતચીતોના સંપૂર્ણ રેકોર્ડનેપણ બારીકાઈથી ચકાસી જુઓ, 
તમે ક્યાંય એવું નહીં જુઓ કે આ ગ્રંથ અને તેના લાવનાર રસૂલે કોઈ ખાસ દેશ, કોમ, 
વંશ, રંગ કે વર્ગના લોકોને અથવા કોઈ ખાસ ભાષાના બોલનારાઓને પોકાર્યા હોય. 
દરેક જગ્યાએ ક્યાં તો “યા બની આદમ” અર્થાત્‌ “આદમના પુત્રો' અથવા “યા 
અય્યુહન્ઞાસ” એટલે કે “હે લોકો' કહીને સમગ્ર માનવજાતિને ઇસ્લામનો સ્વીકાર 
કરવાનુંઆમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, અથવા તોપછી ઇસ્લામ ગ્રહણ કરી લેનારાઓને 
આદેશ અને માર્ગદર્શન આપવા માટે “યા અય્યુહલ્લઝીન આમનૃ'' અર્થાત્‌ “હે ઈમાન 
લાવનારાઓ” કહીને સંબોધવામાં આવ્યા છે. આનાથી આપમેળે એ વાત સ્પષ્ટ થઈ 
જાય છે કે ઇસ્લામનો સંદેશ વિશ્વવ્યાપી છે અને જે પણ મનુષ્ય આ સંદેશને સ્વીકારી લે 
તે બિલકુલ સમાન હક્કો સાથે એક જ દરજ્જાના મો'મેન (ઈમાનવાળા)અને શ્રદ્ધાળુ 
છે.કુર્બાન કહેછે કેઃ ““ઈમાનવાળા તો એક્બીજાના ભાઈ છે” અને અલ્લાહના રસૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમત”ું ફરમાન છે કે જેલોકો ઇસ્લામી માન્યતાઓ સ્વીકારી લે 
અને મુસલમાનો જેવું આચરણ અપનાવી લે એમના હક્કો એ જ છે જે અમારા હક્કો 
છે, અને એમના કર્તવ્ય પણ એ જ છે જે અમારા કર્તવ્ય છે. એનાથી પણ વધુ સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાં રસૂલ સલ્લલ્લાહુઅલૈહિ વસલ્લમએ ફરમાવ્યું, ““સાંભળો, તમારો રબ અથત્રિ 
પાલનહાર પણ એક જ છે અને તમારો પિતા (આદમ અ.સ.) પણ એક જ. કોઈ 


18| ઈસ્લામનો પેગામ 


અરબીને કોઈ અજમી (બિનઅરબી) ઉપર શ્રેઠતા નથી, ન તો કોઈ કાળો કોઈ ગોરા 
પર શ્રેઠતા ધરાવે છે, કે ન તો કોઈ ગોરો કોઈ કાળા ઉપર. પણ શ્રેષ્ઠતા જો છે તો ફક્ત 
અલ્લાહથી ડરવાની બુનિયાદ ઉપર છે. ખુદા સમક્ષ તમારામાં સૌથી વધુ આબરૂવાળો 
એ છે જે સૌથી વધુ પરહેજગાર (ખુદાની નાફરમાનીથી બચનાર) છે. 

(૯) ઇસ્લામનો પાયો જે અકીદાઓ (શ્રદ્ધાઓ) ઉપર છે તેમાં સર્વ પ્રથમ, સૌથી 
વધુ અગત્યનો અકીદો (શ્રદ્ધા) ફક્ત એક જ ખુદા પર ઈમાન છે. ફક્ત એટલા પૂરતું 
નહીં કે ખુદા અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને એટલા પૂરતું પણ નહીં કે તે ફક્ત એક જ છે, 
બજે એ વાત પર કે તે જ એકલો આ જગતનો સર્જનહાર સ્વામી, શાસક અને 
વહીવટકર્તા છે. એના જ કાયમ રાખવાથી આ સંસાર કાયમ છે, એના જ સંચાલનથી 
આ સંસાર ચાલી રહ્યું છે, અને સંસારની દરેક વસ્તુને પોતાના સંસારમાં કાયમ અને 
બાકી રહેવા માટેજે આજીવિકા તથા શક્તિની જરૂરત છે તેને પહોંચાડનાર પણ એ જ 
છે. સાર્વભૌમત્વના સર્વગુણોફક્ત તેનામાંજ મૌજૂદ છે અને કોઈ પણ એ વિશિષ્ટતાઓમાં 
એનો ભાગીદારનથી. પ્રભુતા (ખુદાઈ)ના સર્વેગુણો પણ એ જ ધરાવે છે અને એમાંથી 
કોઈ પણ ગુણ એની હસ્તી સિવાય કોઈની પાસે નથી. સમગ્ર સૃષ્ટિ તથા તેની એક એક 
વસ્તુને તે પ્રત્યક્ષ રીતે જાણે છે-ફક્ત તેના વર્તમાનને જ નહીં બજે તેના ભૂતકાળ અને 
ભવિષ્યકાળને પણ આ સર્વસ્વ જોનારી દષ્ટિ ધરાવે છે. તથા અદશ્યનું વ્યાપક જ્ઞાન 
એના સિવાય કોઈનેય પ્રાપ્ત નથી. તે હંમેશથી છે અને હંમેશ રહેનારો છે, એના સિવાય 
સૌ કોઈ (નશ્વર) નાશ પામનાર છે અને આપમેળે જીવંત અને ટકી રહેનારો ફક્ત એ 
જછે. નતોતે કોઈની સંતાન છે અને ન કોઈ તેની સંતાન. તેની હસ્તી સિવાય સંસારમાં 
જે કાંઈ છે તે એનું સર્જન છે અને સંસારમાં કોઈનું પણ એ સ્થાન નથી કે તેને કોઈ પણ 
અર્થમાં વિશ્વના પાલનહારનો સમકક્ષ અથવા તેના પુત્ર કે પુત્રી કહી શકાય. ફક્ત એ - 
જ મનુષ્યનો સાચો પૂજ્ય (ઉપાસ્ય) છે. કોઈને પણ ઉપાસનામાં એનો ભાગીદાર 
બનાવવોએ સૌથી મોટુંપાપ અને સૌથી મોટી બેવફાઈ છે. એજ મનુષ્યની પ્રાર્થનાઓને 
સાંભળનાર છે અને એને સ્વીકારવાના કે ન સ્વીકારવાના અધિકારો પણ એ જ ધરાવે 
છે. એની પાસે મદદ ન માગવી એ અયોગ્ય અભિમાન છે. એના સિવાય કોઈ બીજાની 
પાસે મદદ માગવી એ અજ્ઞાનતા છે. અને એની સાથો સાથ બીજાઓથી પણ મદદ 
માગવી એખુદાઈમાં ખુદાની સાથે જે ખુદા નથી તેને ભાગીદાર બનાવવા સમાન છે. 

(૧૦) ઇસ્લામની દષ્ટિએ અલ્લાહનું શાસન (પ્રભુત્વ) ફક્ત અલૌકિક જ નથી 
બલ્કે રાજનૈતિક અને કાનૂની પણ છે, અને આ શાસનમાં પણ એનો કોઈ ભાગીદાર 


ઈસ્લામનો પેગામ ા 191 


નથી. એની ધરતી પર એને એના સર્જેલ મનુષ્યો પર એના સિવાય કોઈને પણ હુકમ 
ચલાવવાનો અધિકારનથી, ભલે પછી તે રાજા હોય, કે રાજપરિવાર હોય, કે શાસકવર્ગ 
હોય, કે કોઈ એવી લોકશાહી હોય જે પ્રજાના સાર્વભૌમત્વમાં શ્રદ્ધા ધરાવતી હોય; 
એની વિરુદ્ધ જે સ્વાયત્ત બને તે પણ દ્રોહી છે. અને જે એને મૂકીને બીજા કોઈનું 
આજ્ઞાપાલન કરે છે તે પણ દ્રોહી છે. અને એવી જ દ્રોહી એ વ્યક્તિ કે સંસ્થા છે જે 
રાજકીય અને કાનૂની સાર્વભૌમત્વને પોતાના માટે વિશિષ્ટ દાખવીને ખુદાના અધિકૃત 
વિસ્તારને વ્યક્તિગત કાનૂની કે ધાર્મિક આદેશો અને માર્ગદર્શન સુધી સીમિત કરી દે. 
વાસ્તવમાં પોતાની ધરતી પર જન્મેલા મનુષ્ય માટે શરીઅત આપનારએના સિવાય ન 
તો કોઈ છે, ન હોઈ શકે છે, અને ન જ કોઈને એ હક્ક પ્રાપ્ત થાય છે કે એની સર્વોચ્ચ 
સત્તા ને પડકાર આપે. 

(૧૧) ઇસ્લામની ખુદા અંગેની આ ધારણા અનુસાર કેટલીક બાબતો દેખીતી રીતે 
અનિવાર્ય થઈ જાય છે : (ક) ફક્ત ખુદા જ મત્તુષ્યો માટે સાચો ઉપાસ્ય (અથવા બીજા 
શબ્દોમાં ઇબાદતને પાત્ર) છે, જેના સિવાય કોઈબીજાની એ હેસિયત જ નથી કે મનુષ્ય 
તેની ઇબાદત (પૂજા) કરે. (બ) એ જ એકલો સૃષ્ટિની સર્વ શક્તિઓનો શાસક છે, 
અને મનુષ્યની પ્રાર્થનાઓ (યાચનાઓ)ને પૂરી કરવી કે ન કરવી એ સંપૂર્ણપણે એના 
અધિકારમાં છે, એટલે જ મનુષ્યોએ ફક્ત એની જ પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને 
કોઈબીજા અંગે અનુમાન સુદ્ધાં ન કરવુંજોઈએ કે તેમની પાસે પણ પ્રાર્થના કરી શકાય. 
(0) એ જ એક્લો મનુષ્યના ભાગ્યનો માલિક (સ્વામી) છે અને કોઈ બીજામાં એ 
શક્તિ નથી કે મનુષ્યનું ભાગ્ય બનાવી કેબગાડી શકે. એજ કારણે મનુષ્યની આશાઓ 
કે ભય એ બશ્ઞેનું કેન્દ્ર પણ આવશ્યક રીતે એ જ છે. એના સિવાય ન તો કોઈની સાથે 
આશાઓ જોડવી જોઈએ કે ન તો કોઈનાથી ભયભીત થવું જોઈએ. (ઘ) ફક્ત એજ 
મત્તુષ્પ અને તેના ચોતરફ સમગ્રજગતનો સર્જનહાર અને સ્વામી છે, એટલે માનવીની 
હકીક્ત અનેસમગ્રજગતના સભ્યોનું પ્રત્યક્ષ (સીધું) અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન એને જ છે,અને 
હોઈ શકે છે; એટલે એ જ જીવનની ગૂંચવણભરી કેડી ઉપર માનવીને ખરું માર્ગદર્શન 
અને ખરી જીવન-વ્યવસ્થા આપી શકે છે. (ચ) પછી મનુષ્યનો જન્મ આપનાર તથા 
સ્વામી એ જ હોવાને કારણે તેમજ જે ધરતી પર માનવી વસે છે તેનો સ્વામી પણ એજ 
હોવાને કારણે માનવી પર અન્યનું શાસન અથવા ખુદ એનું પોતાનું શાસન પણ નરી 
નાસ્તિકતા જ છે. અને એ જ રીતે માનવીનું પોતે પોતાના (માટે ) કાયદા ઘડનાર 
બનવું, અથવા કોઈ અન્ય જક્તિ કે વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓના કાનૂન ઘડતર 


| 10 | ઈસ્લામનો પેગામ 


(કાયદા ઘડવાના હક્ક)ને સ્વીકારી લેવું પણ એ જ પ્રકારમાં આવે છે. પોતાની ધરતી 
પર પોતાની સૃષ્ટિનો શાસક અને કાનૂન ઘડનાર હંમેશ માટે ફક્ત એ જ હોઈ શકે 
છે. (છ) સર્વોચ્ચ શાસનનો સાચો સ્થાપક હોવાને કારણે એનો જ કાનૂન વાસ્તવમાં 
સર્વોપરી કાનૂન છે અને મનુષ્યો માટે કાનૂન ઘડવાની સત્તા ફક્ત એટલી હદ સુધી જ છે 
જ્યાં સુધી તે એ સર્વોપરી કાનૂનને આધીન અને એમાંથી તારવેલું હો હોય, અથવા એણે 
આપેલ છૂટછાટ પર આધારિત હોય. 

(૧૨) આ તબકકે આપણી સમક્ષ ઇસ્લામની બીજી અત્યંત મહત્ત્વની મૂળભૂત 
માન્યતા આવે છે, અને તે છે રિસાલતની માન્યતા. રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ 
એ વ્યક્તિ છે જેમના દ્વારા ખુદા પોતાનો કાનૂન મનુષ્યને આપે છે અને આ કાનૂન 
આપણને રસૂલથી બે રીતે.પ્રાપ્ત થાય છે : * કલામુલ્લાહ (દિવ્યવાણી) જે શબ્દશ: રસૂલ 
પરઅવતરિત થયું છે એટલે કે કુરબનમજીદ. 9 એ કથન અને આચરણ તેમજ આદેશ 
અને નિષેધ જે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના અનુયાયીઓને ખુદાના 
માર્ગદર્શન હેઠળ આપ્યા, એટલે કે સુન્નત. આ શ્રદ્ધાની અગત્યતા એ છે કે જો તે ન 
હોય તો ખુદામાં ઈમાન ફક્ત એક સૈદ્ધાંતિક વિચારસરણી બનીને રહી જાય છે. 
ઉદાહરણ તરીકે જે વસ્તુ ખુદાની ઇબાદતની આસ્થાને એક સભ્યતા, એક સંસ્કૃતિ 
અનેએક જીવન-વ્યવસ્થાના સ્વરૂપમાં ઢાળે છે તે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું 
વૈચારિક અને વ્યવહારિક માર્ગદર્શન છે. એમના જ દ્વારા આપણને કાનૂન પ્રાપ્ત થાય 
છે. અને તેઓ જ એ કાનૂનના આશય પ્રમાણે જીવનની વ્યવસ્થા સ્થાપે છે. એ જ 
કારણે તૌહીદ પછી રિસાલત પર ઈમાન લાવ્યા વગર_કોઈ વ્યક્તિ વ્યવહારમાં. 
મુસ્લિમ બની શકતી નથી. 

(૧૩) ઇસ્લામમાં રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું સ્થાન એવું સ્પષ્ટ રીતે 
વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે આપણે સારી રીતે એ જાણી શકીએ કે રસૂલ શું છે ? અને એ 
પણ કેતેઓ શુંનથી ? રસૂલ લોકોનેપોતાના નહીંબલ્કે ખુદાના બંદા (સેવક) બનાવવા 
માટેઆવે છે, અને તેઓ પોતે પણ પોતાને ખુદાનો બંદો જ ગણાવે છે. નમાઝમાં દરેક 
દિવસેઓછામાં ઓછુંએક વખત કલ્મ-એ-શહાદત પઢવાત્ું શિક્ષણ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ 
અલૈહિ વસલ્લમે મુસલમાનોને આપ્યું છે. તેમાં આ વાક્ય અનિવાર્યપણે પઢવામાં 
આવેછેકે “અશ્હદુઅન્ન મુહમ્ધદન અબ્દુહુવ રસૂલુહ” (હું સાક્ષી આપું છું કે મુહમ્મદ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈ[હિ વસલ્લમ અલ્લાહના બંદા અને રસૂલ છે). કુર્ઓબાનમજીદ આ 
બાબતમાં લેશમાત્ર શંકાને અવકાશ નથી આપતું કે રસૂલ એક માનવી છે અનેખુદાઈમાં 


ઈસ્લામનો પેગામ 111] 


ફક્કડ: 
એમનો લેશમાત્ર પણ ભાગ નથી. તે ન તો માનવીયપણાથી પર છે * કેન તો માનવીય 
કમજોરીથી મુક્ત છે: ન તો ખુદાના ખજાનાના સ્વામી છે, કે ન તો ગેબનું જ્ઞાન ધરાવનાર 
કેજેનેખુદાની માફકસર્વવસ્તુઓનુંજ્ઞાન હોય. તેઅન્ય માટેફાયદારૂપ કેનુક્સાનકારક 
તોદૂરની વાત રહીસ્વયં પોતાના માટેપણ કોઈલાભ કે નુકસાનની સત્તા નથી ધરાવતા. 
તેમનું કાર્ય સંદેશ પહોંચાડી દેવાનું છે. કોઈને પણ સત્યમાર્ગ તરફ લાવવાની એમને 
સત્તા નથી, અને ન તો ઇન્કાર કરવાની કે પકડ કરવાની, કે તેમના ઉપર અઝાબ 
ઉતારી દેવાની એમનેસત્તા છે, તે પોતેજો ખુદાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે (આઝલ્લાહ- 
ખુદાની પનાહ) કે પોતાના તરફથી કોઈ વસ્તુ ઘડીને ખુદાની તરફ સંબંધિત કરી દે, 
અથવા ખુદાની વહીમાં પોતાના તરફથી લેશમાત્ર ફેરફાર કરવાની હિંમત કરી નાખે 
તો તે ખુદાના પ્રકોપથી બચી શકે નહીં. 

મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલેહિ વસલ્લમ રસૂલોમાંના એક છે, રિસાલતથી ઉચ્ચતર 
કોઈસ્થાનના માલિક નથી. તેઓ પોતાના અધિકારથી કોઈ વસ્તુને હલાલ અને કોઈને 
હરામ કરવા, અથવા બીજા શબ્દોમાં ખુદાની પરવાનગી સિવાય સ્વયં પોતે ધારા- 
ધોરણના ઘડવૈયા બનવાની સત્તા નથી ધરાવતા. એમનું કાર્યએ વહીનું અનુસરણ કુ 
છે જે એમના ઉપર ખુદા તરફથી નાઝિલ થાય (ઊતરે). 

આ રીતે ઇસ્લામે એ તમામ અતિશયોક્તિઓથી માનવજીવનને ઉગારી લીધા જે જે 
મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈ[હે વસલ્લમથી પૂર્વે આવનાર નબીઓના અનુયાયીઓએ 
પોતાના નબીઓ પ્રત્યે કરી હતી. એટલે સુધી કે તેઓને ખુદા કે ખુદાના સજાતીય, કે 
તેનાસંતાન, તેના અવતાર સુદ્ધાંબનાવી દીધા. આ પ્રકારની તમામ અતિશયોક્તિઓનો 
નિષેધ કરી ઇસ્લામે રસૂલની જે હેસિયત વર્ણવી છે તે આ પ્રમાણે છે : 

રસૂલ પર ઈમાન લાવ્યા વગર કોઈ વ્યક્તિ મો'મિન નથી થઈ શકતી. જે વ્યક્તિ 
રસૂલનું આજ્ઞાપાલન કરે છે તે વાસ્તવમાં ખુદાનું આજ્ઞાપાલન કરે છે; કેમકે ખુદાએ જે 
જે રસૂલ મોકલ્યા છે તે એટલા માટે જ મોકલ્યા છે કે, તેઓનું આજ્ઞાપાલન કરવામાં 
આવે. માર્ગદર્શન એજ પામી શકેછે જે રસૂલનું આજ્ઞાપાલન કરે. રસૂલ જે કંઈ આદેશ 
આપેતેનેસ્વીકારી લેવોજોઈએ અને જેનો નિષેધ કરે તેનાથી રોકાઈ જવુંજોઈએ. (આ 
બાબતમાં સ્પષ્ટતા ખુદ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમએ આ પ્રમાણે કરી છે કે 

* ભૂખ-તરસ લાગવી, થાકવું, આરામની જરૂરત અનુભવવી, ઊંઘવું, માંદા પડવું, 
જખ્મી થવું, ખુશી અને દુઃખથી પ્રભાવિત થવું અને એવી જ અન્ય વાતો છે. માનવી 
હોવાના નાતે દરેક માનવીની જેમ રસૂલ સાથે પણ બને છે. 


112 | ઈસ્લામનો પેગામ 


હુંએક શુભસંદેશ આપનાર માત્ર છું. જેઆજ્ઞા હું તમને તમારા દીનની બાબતમાં આપું 
તો તેનું અનુસરણ તમે કરો. અનેજેવાત પોતાના મંતવ્યથી કહું તો હુંપણ એક માનવી 
જ છું. પોતાની સાંસારિક બાબતોમાં તમે વધુ જાણો છો.) 
રસૂલુલ્લાહસલ્લલ્લાહુઅલેહિવસલ્લમની સુન્નત વારતવમાંકુર્ઓાનમજીદના હેતુઓનું 
સ્પષ્ટીકરણ છે. અનેઆ સ્પષ્ટીકરણ કુર્બાનમજીદનોરચયિતા એટલે કેઅલ્લાહતઆલાએ 
પોતે એમને શીખવ્યું હતું. એટલે એમનું સ્પષ્ટીકરણ પોતાની પાછળ ખુદાઈ પ્રમાણપત્ર 
ધરાવે છે. જેનાથી અળગા રહીને કોઈ જક્તિ કુર્બાનમજીદનું કોઈ સ્પષ્ટીકરણ આપમેળે 
કરવાની સત્તા ધરાવતી નથી. ખુદાએ રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જીવનને 
આદર્શ જીવન ઠરાવ્યું છે. કોઈ ભક્તિ મો'મિન નથી થઈ શકતી જ્યાં સુધી તે રસૂલ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ચુકાદાનેસ્વીકારી ન લે. મુસલમાનોનુંએ કામ નથી કેજે 
બાબત અંગે ખુદા અને રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમએ ચુકાદો આપી દીધો હોય 
એમાં તેઓ આપમેળે કોઈ નિર્ણય લેવાની સત્તાધરાવતા હોય, બલે મુસલમાનોનુંએ કાર્ય 
પણ નથી કે સામે આવેલી કોઈ સમસ્યામાં કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલાં એ ન જોઈ લે કે 
અલ્લાહ અને રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો આ બાબતમાં શું આદેશ છે? 
ઉપરોક્ત વર્ણનથી આ વાતસ્પષ્ટથઈજાય છે કેઅલ્લાહતઆલાએ રસૂલ સલ્લલ્લાહુ 
અલૈહિવસલ્લમ દ્વારા મનુષ્યને ફક્ત એક સર્વોપરી કાનૂન જ નથી આપ્યોબલ્કે આગવા 
મૂલ્યોપણ આપ્યાં છે. કુર્બાનમજીદ અને સુન્ઞતમાં જે વસ્તુને બૈર' (ભલાઈ) ઠરાવેલ છે 
તે હંમેશ માટે બેર છે. જે વસ્તુને “શર' (બૂરાઈ) ઠરાવેલ છે તે હંમેશ માટે “શર' એટલે 
કેબૂરાઈ છે. જેવસ્તુને “ફરજ' (અનિવાર્ય) કહી છે તે હંમેશ માટે 'ફરજ' છે. જેને હલાલ 
ઠરાવેલ છે તે હંમેશ માટે હલાલ છે, અને જે વસ્તુને હરામ કહી છે તે હંમેશ માટેહરામ 
છે. આ કાનૂનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો, કે વધઘટ, કે નાબૂદીની સત્તા કોઈનેય પ્રાપ્ત 
નથી, સિવાય કે કોઈ વ્યક્તિ, કે જૂથ, કે કોમ ઇસ્લામને જ ત્યજી દેવાની ઈસ્છા ધરાવતી 
હોય. જ્યાં સુધી મુસલમાન મુસલમાન છે એના માટેએ શક્ય જ નથી કે કાલની-બૂરાઈ 
આજેભલાઈબનીજાય, અનેપરમ દિવસેપાછી બૂરાઈબની જાય. કોઈ અત્નુમાન, કોઈ 
સંશોધન કોઈ “ઇજમા'” (સંયુક્ત-નિર્ણય) આ પ્રકારના સુધારાની સત્તા ધરાવતો નથી. 
(૧૪) ઇસ્લામનીત્રીજી મૂળભૂત માન્યતા આખિરત* છે. અને એનું મહત્ત્વ એ છે 
કેએનો ઇન્કાર કરનાર “કાફિર'' બની જાય છે અને ખુદા, રસૂલ, કુર્બાન, કોઈ પણ 


*આખિરત એટલેસર્વેમનુષ્યો મૃત્યુપછી એક નક્કી કરેલ દિવસે ખુદાની મરજીથી એની 
સમક્ષ ફરી સજીવન થઈ હાજર થશે. 


ઈસ્લામનો પૈગામ . [113 


વસ્તુને માનવું પણ એને “કુફ”થી બચાવી શક્તું નથી. આ માન્યતા પોતાના વિસ્તૃત 
સ્વરૂપમાં છ અનિવાર્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. 

9 સંસારમાં માનવીને બિનજવાબદાર બનાવીને છૂટો નથી મૂક્યો, બલ્કે તે પોતાના 
સર્જનહાર સમક્ષ ઉત્તરદાયી છે. દુનિયાનું વર્તમાન જીવન વાસ્તવમાં માનવી માટે 
પરીક્ષા અને ક્સોટી માટે છે. તેના અંત પછી તેને પોતાના જીવનના (તમામ) કર્મોનો 
હિસાબ ખુદા સમક્ષ આપવો પડશે. 

9 આ સમીક્ષાઓ માટે ખુદાએ એક સમય નક્કી કરેલો છે. માનવજાતિને સંસારમાં 
કાર્યો કરવા માટે જેટલી મહેતલ આપવાનો નિર્ણય અલ્લાહતઆલાએ કરી લીધો છે 
તેના અંતે કયામત ઉલય) અસ્તિત્વમાં આવશે, જેમાં સંસારની વર્તમાન વ્યવસ્થા 
અસ્ત-વ્યસ્ત કરી દેવામાં આવશે. અનેએકબીજો સૃષ્ટિક્રમ નવીન સ્વરૂપમાં અસ્તિત્વમાં 
આવશે. એ નવી દુનિયામાં એ સર્વે મનુષ્યો કે જેઓ ઉદ્ભવકાળથી પ્રલયકાળ સુધી 
જન્મેલા હતા ફરીથી સજીવન કરી ઉઠાવવામાં આવશે. 

૦ એ સમયે તેઓ સર્વેને એકી સાથે વિશ્વના ખુદાની અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં 
આવશે. અને દરેક વ્યક્તિને પોતાની સ્વતંત્ર હેસિયતમાં પોતાના એ કર્મોનો જવાબ 
આપવો પડશે જે એણે ખુદ પોતાની જવાબદારી ઉપર સંસારમાં કર્યા હશે. 

૦ ત્યાં અલ્લાહતઆલા ફડ્ત સ્વજ્ઞાન ઉપરથી જ નિર્ણય નહીં કરી નાખે બલ્કે 
ન્યાયની તમામ શરતો પૂરી કરવામાં આવશે. દરેક વ્યક્તિના જીવન કર્મોનો સંપૂર્ણ 
રેકોર્ડવધઘટ'વગર અદાલત સમક્ષ મૂકી દેવામાં આવશે અને અસંખ્ય પ્રકારની સાક્ષીઓ 
એ બાબતના સબૂત તરીકે રજૂ કરવામાં આવશે કે એણે ચોરી-છૂપી અને જાહેરમાં શું 
કર્યું અને કયા ઇરાદાથી કર્યું છે. 

9 અલ્લાહની અદાલતમાં કોઈ રુશ્વત, કોઈ અયોગ્ય ભલામણ અને કોઈ સત્ય 
વિરૂદ્ધ વકાલત ચાલી શકશે નહીં, કોઈનો ભાર અન્ય ઉપર નાખવામાં નહીં આવે. 
કોઈનજીકમાં નજીકનો સ્નેહી કે મિત્ર અથવા નેતા કે ધાર્મિક વડા, અથવા તો પોતે ઘડી 
કાઢેલ મા'બૂદ (ઉપાસ્ય) કોઈની મદદમાં આગળ નહીંવધે. મત્તુષ્ય ત્યાં બિલ્કુલ એક્લો, 
મિત્ર કે મદદગાર વગર ઊભો પોતાનો હિસાબ આપી રહ્યો હશે અને નિર્ણય ફક્ત 
અલ્લાહના અખત્યારમાં હશે. 

9 [નિર્ણયનો સંપૂર્ણ આધાર એ વાત પર હશે કે માનવીએ સંસારમાં નબીઓના 
બતાવેલા હક્ક સત્ય)ને માનીને તથા આખિરતમાં પોતાની જવાબદારીનો અનુભવ 
કરીને ઠીક ઠીક અલ્લાહની બંદગી કરી કે નહીં, પ્રથમ સ્વરૂપમાં એના માટે 'જજ્ઞત' 


| 14 | ઈસ્લામનો પૈગામ 


સ્વર્ગ) છે અને બીજા સ્વરૂપમાં 'દોજખ' (નર્ક). 

(૧૫) આમાન્યતાત્રણ પ્રકારના મત્તુષ્યોની જીવન-બવસ્થાનેએક્બીજાથી બિલકુલ 
વિભિન્ન બનાવી દે છે. એક પ્રકારના મનુષ્યો એ છે કે જેઓ આખિરતમાં શ્રદ્ધા નથી 
ધરાવતા અને બસ આ સંસારના જીવનને જ જીવન સમજે છે. તેઓ અનિવાર્યપણે 
ભલાઈ અને બૂરાઈની કસોટી-કર્મોના એ પરિણામને જ ગણશે જે આ જગતમાં જ 
પ્રગટથઈજાય છે. અહીંજે કર્મોનું પરિણામ સારૂં કેલાભદાયી હશે તે એમની નજરમાં 
ભલાઈ હશે અને જેનું પરિણામ ખરાબ કે નુકસાનકારક હશે તે જ એમની નજરમાં 
બૂરાઈ હશે, બલે ઘણી વખત કર્મોના પરિણામની દષ્ટિએ એક જ વસ્તુ એક સંજોગમાં 
ભલાઈ તો બીજા સંજોગમાં બૂરાઈ હશે. 

બીજા પ્રકારના મનુષ્યો એ છે કેજેઓ આખિરતમાં તો શ્રદ્ધા ધરાવે છે પરંતુ તેમને 
એવો વિશ્વાસ છે કે કોઈની ભલામણ તેમને અલ્લાહની અદાલતમાં બચાવી લેશે, 
અથવા કોઈ એમના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત પહેલેથી જ આપી ચૂકેલ છે, અથવા તેઓ 
અલ્લાહના માનીતા છે, અથવા તેઓને મોટામાં મોટા પાપની સજા પણ નામ માત્રની 
આપવામાં આવશે. આ વસ્તુ આખિરતની માન્યતાના સર્વે નૈતિક ફાયદાઓને પણ 
પહેલા પ્રકારના મનુષ્યોની હરોળમાં લઈ જાય છે. ત્રીજા પ્રકારના મનુષ્યો એ છેકેજેઓ 
આખિરતની માન્યતાને ઠીક એ જ સ્વરૂપમાં માને છે જેસ્વરૂપમાં ઇસ્લામ એને રજૂકરે 
છે, અનેકોઈ પ્રાયશ્ચિત કે અયોગ્ય ભલામણ અથવા અલ્લાહથી કોઈ વિશિષ્ટ સંબંધની 
ગેરસમજમાં સંડોવાયેલા નથી એમંના માટે એ માન્યતા એક બહુ મોટી સૈતિક શક્તિ 
ધરાવે છે. જેવ્યક્તિના અંતરાત્મામાં આખિરતનો વિશ્વાસ પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં ઘર 
કરી જાય, તેની સ્થિતિ એવી હશે કેજાણે એની સાથેપ્રત્યેક ક્ષણે એક નિરીક્ષક રહેલો છે, 
જે દરેક બૂરાઈના દરેક નિર્ણય પર એને ટોકે છે,પગલે પગલે એને રોકે છે, અને પ્રત્યેક 
કર્મપરએનેસજા આપે છે. બહાર કોઈ ધરપકડ કરનારી પોલીસ, કોઈ સાક્ષી આપનાર 
ગવાહ, કોઈ સજા આપનારી અદાલત, અને કોઈ નિંદા કરનારૂં લોકમત હોય કે ન 
હોય એના અંતરમાં એક સખત હાથે કામ લેનાર સમીક્ષક પ્રત્યેક ક્ષણે બેઠેલો રહેશે, 
જેની પક્ડની બીકથી તે ક્યારેય એકાંતમાં કેજંગલમાં અથવા અંધારામાં, કેકોઈ સૂમસામ 
જગ્યાએ પણ ખુદાની નક્કી કરેલ ફરજોથી છટકવાની અને એના નક્કી કરેલા હરામ 
કાર્યોને કરવાની હિંમત કરી શકશે નહીં. અને ધારો કે તે અગર કરી પણ બેસે તો 
પાછળથી લજ્જિત થઈ અને તૌબા કરી લેશે, એથી વધુ નૈતિક સુધાર અને માનવીના 
અંતરમાં એક મજબૂત ચારિત્ર્યને જન્મ આપવાત્તું અન્ય કોઈ સાધન નથી. ખુદાનો 
5: ક 


ઈસ્લામનો પેગામ | 15 


સર્વોપરી કાનૂન જે સ્થાયી મૂલ્યો માનવીને આપે છે એના ઉપર દઢતાપૂર્વક માનવીના 
કાર્યશીલ થવાનો અને કોઈ પણ સંજોગોમાં એનાથી ન ખસવાનો આધાર આ જ માન્યતા 
પર છે. એજ કારણે ઇસ્લામમાં આને એટલું મહત્ત્વ અપાયું છે કેજો એ ન હોત તોખુદા 
અને રિસાલત પર ઈમાન પણ વર્થ હોત. 

(૧૬) ઇસ્લામ, જેવું કે હું પેરાગ્રાફ નં-૬માં વર્ણવી ચૂક્યો છું, એક સંપૂર્ણ સભ્યતા, 
એક સર્વાગી સંસ્કૃતિ, તથા એક સર્વવ્યાપી વ્યવરથા છે, અને માનવ-જીવનના સર્વે 
પાસાઓમાં નેતિક માર્ગદર્શન આપે છે, એટલેએના નીતિ-નિયમો વાસ્તવમાંસંસારત્યાગી 
સાધુઓ તેમજ યોગીઓ કે સન્યાસીઓ માટે નથી બલ્કે એ લોકો માટે છે જેઓ જીવનના 
વિવિધવિભાગોનુંસંચાલન કરે છે કેતેમાંકામ કરેછે. નૈતિક્તાના જે શિખરો, ખાનકાઓ, 
મઠો કેદેવળોમાં સંસાર શોધતું ઇસ્લામ તેમને જીવનની વચ્ચોવચ લાવવા માગે છે. એનો 
હેતુએછે કેહુકૂમતના વિશેષજ્ઞો, રાજ્યોના રાજ્યપાલ, અદાલતોનાન્યાયાધીશો, લશ્કર 
અનેપોલીસના અધિકારીઓ, લોક્સભાના પ્રતિનિધિઓ, અર્થકારણ, કળા અનેઉદ્યોગના 
શાસકો, કોલેજો તથા યુનિવર્સિટીઓના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ, બાળકોનાવાલીઓ, 
વાલીઓનાબાળકો, સ્રીઓનાપતતિઓઅનેપતિઓની સ્રીઓ, પાડોશીઓના પાડોશીઓ, 
ટૂંકમાં બધું આ નૈતિક્તાથી સુસજ્જ હોય. તે ઇચ્છે છે કે પ્રત્યેક ઘરમાં એજ નૈતિક શાસન 
હોય અનેશેરીઓ અનેબજારોમાં પણ એનુંજ ચલણ હોય, તે ઇચ્છે છે કે કારોબારીની સર્વે 
સંસ્થાઓ અનેખાતાઓ એતતુંજ અનુસરણ કરે, રાજકારણ સત્ય અનેન્યાયપરઆધારિત 
હોય, સત્યની-પરખ તથા હક્કો અદા કરવાના આધારે કોમો એક બીજા સાથે વ્વવહાર 
કરે. યુદ્ધપણ થાય તોસજ્જનતા અનેસભ્યતાથી થાય, નહીં કેવરૂઓની જેમ હિંસાત્મક 
રીતે. માનવી જ્યારે ખુદાનો ભય અપનાવી લે, ખુદાના કાનૂનની સર્વોપરિતા સ્વીકારી 
લે, ખુદા સમક્ષ પોતાની જવાબદારીને યાદ રાખીને સ્થાયી મૂલ્યોનો પાબંદ બની જાય તો 

* પછી તેની આ વિશિષ્ટતાઓ ઇબાદતના સથળ સુધી સીમિત ના રહેવી જોઈએ, બલે જે 
કોઈ હેસિયતથી પણ તે દુનિયામાં કાર્ય કરી રહ્યો છે ખુદાના સાચા અને વફાદાર બંદાની ' 
માફકજ કામ કરે. . પી 

આ છે ટૂંકમાં એ વસ્તુ જેનો ઇસ્લામ ધ્વજવાહક છે, અને આ કોઈ તત્વજ્ઞાનીનું 
કાલ્પનિકસ્વર્ગમાત્ર નથી બજે મુહમ્મદ સલ્લલ્લાડુ અલૈહિ વસલ્લમે એને વ્યવહારમાં 
સ્થાપીનેદેખાડી દીધુંઅનેઆજેચૌદસો વરસ વીત્યાપછી પણ જેનો પ્રભાવ ઓછાવત્તા 
પ્રમાણમાં મુસ્લિમ સમાજમાં જોવા મળે છે. 

-૦---૦---૦---૦-- 


| 16 | ઈસ્લામનો પૈગામ 


